


જાગૃત ઉજાગણ 














સ્વર્ગસ્થ વડીલ એક સનાતની લડવૈયા હતા 
અને ઘણા લાબા સમયથી પોતાનું જીવન સમાજ 
સેવામાં સમર્પિત કરેલ હત્તુ, આદરણીય વડીલશ્રી 
સામાજિક અગ્રણી તરીકે ખુબ જ ઉત્તમ નિષ્ઠા 
પૂર્વક ની સેવા બજાવતા હતા, ઘાટકોપર સમાજ 
ને સંપૂર્ણ સનાતની બનાવવામાં તેઓનો મોટો 
ફાળો હતો, મુબઈ મા સનાતની ચળવળ રૂપ 
લક્ષ્મીનારાયણ સમાજ ઊભી કરવામાં પણ ખૂબ 
મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી. 

સમાજ સેવામાં સમર્પિત સ્વ.વડીલશ્રી 
વિરજીભાઈ ધોળું જેઓ આપની સમાજ ની 
સ્થાપના મા પાયાની ભૂમિકા અદા કરેલ, સ્વર્ગસ્થ 
કાનજીબાપા ના પિતાશ્રી હતા એજ રાહ મા 
બાપાશ્રી સનાતની ચળવળ નુ કાર્ય કરેલ છે, તો 
આવા સમાજ સેવાભાવી અને સનાતન ના પ્રખર 
હિમાયતી પરિવાર સિલસિલો જાળવી રાખે, અને 
આવી પડેલ કારમા આઘાત સહન કરવાની શક્તિ 
આપે એવી કુળદેવીશ્રી ઉમિયા મા ને પ્રાર્થના .... 

ત1.૨ર૬.૦૫.૨૦૨૦ [સ્વ.શ્રી 
કાનજીભાઈ) અને તાઃ ૦૧.૦૬.૨૦૨૦ (સ્વ. 
શ્રીમતી દેવકીબેન) ના કોરોના વાયરસ ને લઈ 
પરલોક ગમન થી મુબઈ સમાજમાં આઘાતની 
લાગણી પ્રસરેલ છે. એમનુ પ્રેરણાદાયી જીવન 
સમાજ ને સમર્પિત હતુ તેથી સમાજ તેઓને 
ક્યારેય ભુલી શકસે નહીં. પરમાત્મા એમના 
દિવ્ય આત્મા ને ચિર શાતિ અપે એવી 
પ્રાર્થના.... 


- શ્રી બૃહદ મુબઈ ઝોન સમાજ. 


સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેકટ ટેક્સીસ €3121 
દ્વારા તા. 29.05.2020ના રોજ નાણાકીય વર્ષ 
2019-20 માટે ઇન્કમ ટેક્સ રીટર્નફોર્મ [1રર 1 
સહજ, 2, 3, 4 સુગમ, 5, 6, 7 અને 11રર-૫/ 
સૂચિત કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કેટલાક મહત્વના 
ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે જે સૌના ધ્યાને 
લાવવા જરૂરી છે. 


૧. મકાનની માલિકીઃ વ્યક્તિગત કરદાતા કે 
જેઓ રહેઠાણના મકાનની માલિકી સંયુક્ત નામે 
ધરાવતા હોય તેઓ 111૨ 1 સહજ અથવા [11૨4 
સુગમફાઇલ કરી શકશે નહીં. 


૨. પાસપોર્ટઃ જો કરદાતા પાસપોર્ટધરાવતા 
હોય તો પાસપોર્ટ નમ્બર ઇન્કમ ટેક્સ રીટર્ન મા 
આપવાનો રહેશે. બશ્ને 1ર? 1 સહજ અને [11૨4 
સુગમ મા આ વિગત જણાવવાની રહેશે. આશા 
રાખીએ કે અન્ય 111ર ફોર્મસ માટેપણ આ વિગત 
ફરજીયાત કરવામાં આવે. 


૩. રોકડ ડિપોઝીટઃ જે કરદાતા 111૨ 4 
સુગમ કરતા હોય તેમણે જો વર્ષ દરમ્યાન તેમના 
ખાતામાં રૃપિયા ૧ કરોડ કરતા વધારે રોકડ ભરેલ 
હોય તો તેની વિગતો રીટર્ન મા ફરજિયાત 
આપવાની રહેશે. 


૪. વિદેશ પ્રવાસઃ જો કરદાતાએ વર્ષ 
દરમ્યાન વિદેશ પ્રવાસ પાછળ ર લાખ કરતા 
વધારે રકમ ખચેંલ હોય તો તેમણે ખરેખર ખર્ચેલ 
રકમ રીટર્ન મા જણાવવાની રહેશે. 


પ. ઇલેક્ટ્રિસિટી બીલઃ જો કરદાતાનું લાઈટ 
બીલ વર્ષ દરમ્યાન ૧ લાખ કરતા વધારે થયું હોય 
તો ખરેખર ચૂકવશે રકમ રિટર્ન મા જણાવવાની 
રહેશે. 

૬. નાણાકીય વર્ષ દરમ્યાન કરેલ રોકાણો કે 
જે ચેપ્ટર ૫/17 હેઠળ બાદ લેવા માટે યોગ્ય છે તેમાં 
૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦ થી ૩૦ જન ૨૦૨૦ દરમ્યાન 
કરેલ રોકાણો નવા શેડ્યુલ "5૦0૦૧૫૦ 2/1" 
મા અલગથી બતાવવાના રહેશે. 


9. 111૨ 4 મા જો આધાર નમ્બર દર્શાવેલ 
હશે તો. 2/૫ નમ્બર દર્શાવવો ઓપશનલ 
રહેશે; 5૦બાં૦1 44/12 મા અદાજીત આવક 
8% ને બદલે 6% સુધી ઘટાડવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક 
ક્લિયરન્સની સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક મોડની નવી 
ઉદ્વપડ૦ ઉમેરવામાં આવી છે . 







પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 







ગઈકાલ નો પ્રશ્ન સનાતન ધર્મ પત્રિકા મેળવવા માટે આજીવન સભ્યપદ કેટલુ છે...?? 
સાચો જવાબ.. એક હજાર રૂપિયા.. 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતા : વસત સાખલા - રાજગુરુ નગર (પુના) 


(ગઈકાલ) નો પ્રશ્ન :- યુવાસઘ ની ૪૬।૯યોજના મા હાલ કેટલા રૂપિયા ની રાહત અવસાન થયેથી 
આપવામા આવે છે, અને કેટલી ઉમર થી ૪ડ1#યોજના નો લાભ મળે છે ..?? 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે જે તારીખ નો પ્રશ્ન છે તે રાતના ૧૨:૦૦ સુધીમા 
વોટ્સ એપ દ્વારા મોબાઈલ નબર 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઇનામ ... 


આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, 
ઘર ઘર પહોચે, આપણો અવાજ. 
ચાલો ઘર ઘર સુધી પહોચાડીએ. 


સમગ્ર સમાજમાં અને વિશેષતઃ માતાઓના 
અતઃકરણમા આકાક્ષા નિર્માણ કરવાની જરૂર છે 
- તેજસ્વી પેઢીના નિર્માણની. . .તેજસ્વિતાના 
અવતરણની ! 

સુયોગ્ય બાળક જ રાષ્ટ્રનો સુયોગ્ય નાગરિક 
બને છે. સારા બિયારણમાથી જ સારી ખેતી થાય. 
બીજ સારુ તો વૃક્ષ સારુ. સુયોગ્ય બાળકને જન્મ 
આપવા માતાઓ પણ સુયોગ્ય બને અને બાળકના 
ઉછેર અને વિકાસનું પર્યાપ્ત જ્ઞાન મેળવે એ અત્યત 
આવશ્યક છે. સુયોગ્યતાના આધારભૂત તત્ત્વો છે 
-પવિત્રતા અને આધ્યાત્મિકતા. 


નારીમાં જ્યારે માતૃત્વના બધા આવશ્યક 
ગુણોનો આવિર્ભાવ થાય ત્યારે આઘ્યાત્મિકતાનો 
આધાર પણ પ્રાપ્ત થાય. પ્રેમ, સ્નેહ, આત્મીયતા, 
વાત્સલ્ય, આસ્તિકતા વગેરે ગુણો માતૃત્વના 
આવશ્યક ગુણો છે. 

સમગ્ર પરિવાર જયારે આ વિષય સમજે અને 
માતાઓને ઉચ્ચાસને સ્થાપી એની ગરિમા વધારે. 
નાનપણથી જ બાલિકાઓનુ સરસ ઘડતર થાય તો 
ચમત્કારસર્જાય. 

તેજસ્વી પેઢીના બીજરૂપ માતાઓનું યોગ્ય 
ઘડતર થશે ત્યારે આપણો સમાજ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ 
હશે. 








મુબઈ પર ઘાત હતી પણ તે સાવધાની ના 
પગલે અને “નિસર્ગ ચક્રવાત થોડો નીચે રહી જતા 
આર્થિક નગરી ને ઓછું નુકશાન પહોચ્યું છે. 
પરતુ, અલિબાગ ની આસપાસ ખુબજ નુકશાન 
થયાના સમાચાર છે. ચક્રવાત આલીબાગ થી ૪૦ 
કિલોમીટર દૂર દરિયામાં તટ પર લગભગ ૩ 
વાગ્યાની આસપાસ ટકરાયો હતો, નિષ્ણાતો નું 
માનવું છે કે જો આ ચક્રવાત મુબઈ અને તેની 
નજદીક ના વિસ્તારમાં પહોચ્યો હોત તો ખૂબ 
નુકશાન થવાની સભાવના હતી. આ ચક્રવાત ની 
અસર કરછ સુધી પણ વર્તાઈ હતી, ગાંધીધામ 
ખાતે અનેક છાપરાઓ ઉડી ગયા ના સમાચાર છે. 
આ ચક્રવાત મા હવાની ગતી ૧૨૫ 
કી.મી.પ્રતિ કલાક ની રહી હતી. સતત ૨.૩૦ 
ક્લાક સુધી ચક્રવાત ની અસર આલિબાગ ખાતે 
વર્તાઈ હતી.. અનેક વૃક્ષો અને ઇલેક્ટ્રીક પોલ 
જમીન દોસ્ત થયા છે , આ લખાઈ રહ્યુ છે ત્યા સુધી 
માત્ર એક વ્યક્તિ ના મૃત્યુ ની જાણકારી પ્રશાસન 
પાસે હતી. 
માં ઉમિયાની કૃપાથી પાટીદાર ભાઈઓનુ કોઈ 
નુકશાન થયુ હોય તેવા સમાચાર અત્યાર સુધી 
નથી. 


